ALKA’IDATUL 
MADANIYYAH 


Don koyarda karatun Larabci ga уап koyo 


Wannan tsarı ne da ake bi a tsangayoyın 


AlKur'ani da koyarda littattafan ilimi a 
Masallacin Annabi 


Dr. Abdulmuhsin bin Muhammad Alkasim 
Limami kuma mai huduba a masallacin Annabi 


2 بلغة الهوسا < 


ALKA'IDATUL MADANIYYAH 
Don koyarda karatun Larabci ga yan koyo 


ЖУДА ДАДА ДА ДК 


ALKA IDATUL MADANIYYAH 
> 
Don koyarda karatun Larabci ga уап koyo 2 
35 Wannan shine tsarin da ake bi a tsangayoyin 
S Alkur'ani da koyarda littattafan ilimi a ( 
Masallacin Annabi 
x 
NS WALLAFAR 
= Dr. Abdulmuhsin dan Muhammad << 
Alkasim چ2‎ 
٤ Liman kuma mai huduba a masallacin 
: Annabi 
> 


SNA 


BISMILLAHIR RAHAMANIR RAHIM 
GABATARWA 


Godiya ta tabbata ga Allah, kuma tsira da aminci su tabbata ga 
Annabinmu Muhammad, da iyalan gidansa da sahabbansa baki 
daya. 

Bayan haka: 

Hakika wannan al'ummar ta daukaka ne da ilimi; kuma aya ta 
farko data sauko tana kwadaitarwa akansa; Allah Madaukaki ya ce: 


ቢይ sili du باسنم‎ 33) 

{Kayi karatu da sunan Ubangijinka wanda yayi halitta} [Al- 
alak: 1]. 

kuma saboda kasancewar hada baki yana daga cikin mafarin 
koyon ilimi; wannan yasa na tattara tushensa kuma nayi Kokarin 
kewayewa da saukakawa da Кита samarda Kwarewar karatu ga 
masu koyo, tareda takaita tsawon lokacin koyon karatun kuma nasa 
masa suna: 

((AL-KA'IDATUL-MADANIYYAH - DON KOYARDA 
KARATUN LARABCI GA 'YAN KOYO)) 

Allah nike roko Ya amfanar da wannan littafin kuma Ya sanya 
shi don fuskarSa mai daraja. 

Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabinmu Muhmmad 
da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya. . 


Dr. Abdulmuhsin dan Muhammad Algasim 
Liman kuma mai Huduba a Massalacin Annabi mai alfarma. 


Na kammala rubuta shi a ranar Sallar idin layya 
Shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bayan Hijra 


—— > m— ve 


GABATARWA Ш»- 


(2) Aikin danayi a cikin wannan | 6 3 
Sd) littafin shine - 


AIKIN DANAYI A 
CIKIN WANNAN 
LITTAFIN SHINE: 
1. Na gina wannan littafin akan gini na ilimi, ina mai dogaro cikin yin hakan akan 
littattafan yaren harshen Larabcin. 
2. _ Na sanya littafin ya Kunshi dukkanin Ka'idodin da dalibi yake bukatar su. 
3. Nayi shimfida kafin kowane darasi, wacce ta Kunshi yanda ake rubuta kowane 
harafi da sunansa da sautinsa. 
4. Na Каза wannan littafin zuwa babi гота sha uku (13), a Karkashin kowane babi 
sau da yawa akwai darussa. 


5. А tsarin wannan littaffin, nabi hanyar data dace da hankali da bin matakai wurin 
koyarwa. 

6. Na kulla alaka tsakanin kowane darasi da dan uwansa; don dalibi ya rika halarto 
da abinda ya gabata. 

7. Na sanyama kowane babi manufofin ilimi da ake fatan samu a cikinsa; don dalibi 
ya cin masu su. 

8. А farkon kowane babi, na bayyanama malami ababen dayake bukata a cikinsa na 


hanyoyin karatu da sauran ababe. 
Na tsara wata hanya gajeruwa wurin koyon karatu. 

10. Na ware wasu babuka da darussa na musamman ga wasu Ka'idodin karatu; don 
muhimmancin Kwarewa akansu Кита domin dalibi ya kaucewa samun rudani a 
cikinsu. 

A. Harafin Alhamzah; saboda Muhimmancinta da zuwanta tareda wasu 
haruffa da ake kira da suna haruffan illa a mafi yawan lokaci. 

B. ((Alhamzatul-mamduda)); saboda haduwar harafin Hamzah guda biyu a 
cikinta, ko haduwar hamzah da alif. 

C. ((Al-aliful-maksura)); saboda kama dayake da harafin ya'un a cikin rubutu. 

D. ((Hamzatul-kad'i da hamzatul-wasli)) da ((at-taa'ul-marbuda)), da kuma 
((Allamul-kamariyyah da  allamush-shamsiyyah); saboda a samu 
tantancewa tsakanin masu kama da juna a rubutu amma kuma sunada 
banbanci da juna wurin karantawa. 

E. ((Al-maddud-dabi'ee)); saboda yawanta a cikin yaren Larabci da kuma 
bukatuwar dalibi ga saninta. 

Е. ((Harafin alif wanda yake zuwa bayan wawul-jama'a)); domin nuni zuwa 
ga cewa wannan harafin wawun din na jam'i ne; don kada a karantashi a 
matsayin alif. 

С. ((уагаКап da ake amfani dasu wurin rubutun Alkur'ani)): Kuma na rubuta 
misalansu da irin rubutun Alkur'ani; domin dalibi ya karanta AlKur'ani 
batareda ya cakuda shi da abinda ya koya na Ka'idojin karatu ba. 

H. Lambobi: daga lamba ta ((0-20)); saboda dalibi ya iya karatun dai-daikun 
lambobi da kuma masu goyo. 

11. Na rarraba babin ((Karatun kalmomi)) zuwa darrussa biyar: Tun daga kalmomi 
biyu zuwa kalmomi hudu, sa'annan sai karatun jumla, sai kuma karatun magana 
wacce aka ginata daga jumloli da yawa.. 


/ ^ 
WA 


My Methodology in the Book መሙ 


12. Na fara darrussan daga wasali sama sa'annan wasali Kasa sai kuma rufu'a -saboda 
wasalin sama shine mafi saukin wasulla a furtawa sai wasali Kasa yana binsa baya 
a sauki- daga nan sai na biyo baya da darasin dauri. 


13. А babin ((Haruffa masu wasulla da dauri)) na taKaita misalai ne akan haruffa 
guda uku kadai. 


14. А farkon babi na biyu zuwa babi na biyar, na sanya dukkan bakaken haruffan 
larabci tareda darussansu da ake bukatan yi tareda misalai. 


15. Na yi wasullan dukkan kalmomi, kuma na dora wasulla biyu akan harafin Alif. 


16. Na taKaitu da buga misalai daga kalmomin Al-Kur'ani mai girma da kuma Sunnar 
Annabi; don sune ginshikin yaren Larabcin 


17. Wurin zabar misalai, па kula da kasancewarsu misalai ne masu saukin karantawa 
da fahimta kuma masu ma'ana a fili. 


18. Wurin zabar misallai a babin ((Karantun Kalmomi)): nayi amfani da kalmomi 
dasuke Kunshe da ma'anoni na akida da ladubba da halaye na Kwarai; don dalibi 
ya hada tsakanin ilimi da tarbiya. 


19. Тип daga babin farko har zuwa babi na biyar, na jera haruffan da ake bukatar 
koyonsu kamar yanda suke a jerin haruffan larabci, amma daga nan, jerin ya 
kasance ne ko dai kafin harafin da ake bukatar koyonsa ko kuma a bayansa. 


20. Ban mai-maita wata kalma daya ba a cikin misalai; saboda dalibi ya samu damar 
karanta kalmomi mabanbanta. 


21. Na rarraba haruffa da misalai ne a cikin gidaje, kuma nayi amfani da launin fari 
da kore wurin banbantawa tsakanin layukan su. 


22. Nayi amfani da launi ja wurin rarrabewa tsakanin haruffa da wasullan da ake 
nufin koyarwa. 


23. Nayima littafin Manhaja ta zamani tareda sautin haruffansa da kalmominsa; don 
dalibi ya samu Kwarewa ta hanyar saurare kuma ya iya karatu mai kyau. 


24. Bayan wannan littafin, na rubuta wani littafi na musamman akan koyon rubutu 
wanda na sanyama suna da: (Al-Ka'idatul-madaniyyah - don karantar da rubutun 
Larabci ga yan koyo-); saboda dalibi ya hada Kwarewar karatu da rubutu. 


жж 


Ababen da Al-Ka'idatul- 
madaniyyah ta fice da su 


ER 


№ © ده PROD‏ یا 


LI, 


An ginata ne gini na ilimi daga littaffan yaren Larabci. 

Ta Kunshi dukkan Ka'idojin karatu. 

Sauki wurin koyarda karatu. 

Bin matakai ahankali wurin koyarda karatu. 

Koyon karatu da Kwarewa a cikin gajeren lokaci. 
Misalanta daga AlKur'ani da Sunnar Annabi aka dauko su. 
Misalai masu sauki da bayyananiyar ma'ana. 

Rashin mai-maita misalai. 


Misalan dake cikin babin ((Karatun kalmomi)): suna Kunshe 
da AKida da halaye na Kwarai. 


Tanada manhaja ta zamani wanda yake taimakawa wurin 
saurare da kuma karatu ingantacce. 


A bayanta akwai littafin dake koyarda rubutu da irin misalan 
da suke cikin na karatu. 


Жжжж 


Manufofin (Dy: 2 
Al-Ra'idatul-madaniyyah (2 
- MANUFOFIN AL-KA’IDATUL - 
3 MADANIYA - 


Bayan sauke wannan littafin, dalibi zai wayi gari -da izinin 
Allah- yana iya: 


° Gane БаКаКеп haruffan larabci da yanda suke zuwa daban- 
daban. 


Туа karanta bakaken haruffan larabci karatu lafiyayye da 
kuma duk yanda suke kasancewa. 


Zai san wasulla da dauri. 

Zai iya karanta haruffa da wasulla da dauri. 

zai san wasulla biyu. 

Zai samu iya karanta haruffa masu wasulla biyu. 

Zai san haruffa masu shadda da wasulla. 

Zai iya karanta haruffa masu shadda tareda wasulla da kyau. 
Zai san haruffa masu shadda da wasulla biyu. 


Zai iya karanta haruffa masu shadda tareda wasulla biyu da 
kyau. 


Zai iya rarrabewa tsakanin Alhamzatul- Kad'i da ta 
Alhamzatul-wasl a cikin karatu da rubutu. 


Zai san haruffan Almaddud-dabi’ee. 


Zai gane alif wanda yake zuwa bayan wawul 21- 28 
Zai gane takuri yayin wucewa da yayin yin wakafi. 


Zai iya karanta allamul-Kamariyyah da kuma allamush- 
shamsiyyah da kyau. 


Zai Kware a karatun kalmomi da jumloli da maganganu da 
kyau. 


Zai iya karanta AlKur'ani ta hanyar rubutun Rasmul- 
uthmaniy. 


Zai Kware wurin karatun lambobi da kyau. 


ARR 


BABI NA СОМА SHA UKU 


BABI NA GOMA SHA BIYU Lambobi 
Alamomi da yaren da ake amfani 
dashi wurin rubutun Alkur'ani. 
BABI NA GOMA SHA DAYA 


BABI NA GOMA Karatun Kalmomi 
Allamul-Kamariyyah da 


Allamush-shamsiyyah. 


BABI NA TARA 
8 TAKURI 
BABI NA TAKWAS 
Alif dake zuwa bayan wawul- 
jama’a 
BABI NA BAKWAI 
Maddud-dabi’ee 
BABI NA SHIDA 
Hamzatul-kad’i da Hamzatul- 
wasl 
BABI NA BIYAR 
Haruffa masu shaddah tareda 
wasulla biyu 


BABI NA HUDU 
Haruffa masu shaddah da 
wasulla 
BABI NA UKU 
BABI NA BIYU 
Haruffa da wasulla da dauri 
BABI NA DAYA 
Ы == == 


SHIMFIDA Ш»- 


ZUWA СА MALAMI 


Adadin haruffan (28) ne, kuma kowane harafi akwai yanda ake rubuta 
shi da suna da sauti; ga bayani akan haka: 


Zwa 
Ne 


1-Sunayen haruffa ana karantasu ne da daurin harafin Karshe, haka ma lokacin 
wucewa da karatu, da kuma tanwinin ruf ah. 


2-Alif harafi ne mai saukin fadi kuma mai dauri, harafin dake kafinsa ya kasance 
mai fat'ha ne (wasali sama), shi yasa sautinsa baya bayyana sai dai idan an karanta 
shi da wani harafi kafinsa, misali (5 — Ч) Ката tsawon sautinsa gwargwadon 
Harka biyu ne. 


3-Sautinsa gwargwadon tsawon wasali daya ne, haka ma sauran haruffan da ke biye 
masa. 


KKK 


MOA 


BABI NA FARKO 


BAKAKEN LARABCI 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah dalibi zai 
wayi gari yana iya: 


Gane bakaken Larabci. 

° karanta baKaKen Larabci da kyau. 

° Gane yanda bakaken larabcin suke zuwa wurare daban- 
daban. 

° Karanta bakaken Larabci duk yanda suka zo a wurare 
daban-daban da kyau. 

° Gane harafin Alhamzah da yanda take zuwa daban- 


daban. 

° San mece ce alhamzatul-mamduda kuma ya iya karanta 
ta. 

° Ya зап aliful-maksura kuma ya iya karanta ta. 


"eek 


ALO 


— BABI NA FARKO د‎ BAKAKEN LARABCI E 
*Yanda ake karantawa 


BAYANIN DARASI NA FARKO (Shafi na 15). 

Dalibi zai karanta sunan harafi kamar yanda aka bayyana a shinfidar da ta gabata 
(shafi na 11). 

Misali: Harafin (!) zai karanta shi ((Alif)), kuma Harafin )ب(‎ zai karanta shi ((Baa)), 
Harafin (€) zai karanta shi ((Jim)), Кита Harafin (2) ya karanta shi ((Zaa)) haka nan sauran 
haruffa zai yi. 


BAYANIN DARASI NA BIYU (Shafi na 16). 

Dalibi zai karanta haruffan kamar yanda zuka kasance a wurare daban-daban, kamar 
dai yanda aka bayyana a shinfidar da ta gabata (shafi na 11). 

Misalin wannan: Harafin Jimun dake iya zuwa a tsakiyar Кайта da Karshenta wato 
(<= — =) duka za'a karanta sa ((Jim), haka nan a sauran bakaken. 

TAMBIHI: A wannan darasin ba'a fadawa dalibi cewa: wannan harafin yana zuwa 
farkon kalma ko Karshenta; za'a takaita ne kawai ga sanar dashi yanda zai karanta harafin duk 
inda yazo kuma duk yanda aka rubuta sa. 


BAYANIN DARASI NA UKU (Shafi na 20). 

Duk inda harafin Alhamzah ta kasance -akan layi ko saman Alif ko Kasansa, ko 
saman harafin wawun ko saman harafin ya'un ئ(‎ = Û4 — j lel egi 

A wannan darasin dalibi zai karanta ta ((hamzah)), Amma a sauran darussan zai 


6699 


karanta ta sautinta ne na < * > “a 


BAYANIN DARASI NA HUDU (Shafi na 20). 

Al-Hamzatul-Mamduda : ita ce wacce ake rubutawa a matsayin harafin Alif tareda 
alamar madda akanta (1). 

A wannan darasin dalibi zai fadi sunanta ne yace ((Hamzatun-mamdudah)) amma a 
cikin sauran darussan zai karanta ta da sautinta ne na тайда (( )). 

TAMBIHI: 

Idan harafin hamzah mai wasali sama ya kasance a farkon kalma kuma sai aliful 
maddi mai dauri ya biyo bayanta kamar misalin (81 a wannan yanayin ana rubuta ta (97), 
ko kuma а tsakiyar kalma misali (5) ana rubuta ta (91), da misalin kalmar (©) ana rubuta 
ta ne (3. 


BAYANIN DARASI ኣላ BIYAR (Shafi na 20). 

Al-aliful Maksura: Ana rubuta ta matsayin ya'un a Karshen kalma атта batare da 
digo biyu ba (ruwa) guda biyu na ya'un ba. 

A wannan darasin dalibi zai karanta sunanta ne yace ((alifun maksurah)) amma a 
sauran darussan zai karanta ta da sautinta ta пе (1) 


Dn 
EO 


DARASI NA BIYU 
Yanda bakaken haruffan larabci suke zuwa 


Da 


| BAKAKEN LARABCI 


AS 
HAN es 


ውእ “2 \) 


(С) 


BAKAKEN LARABCI 


Z су 
DI BABI NA FARKO “© ; 
یي‎ > 


2 3 
NY IDAs 
< BAKAKEN LARABCI GO 


Yanda Hamzah 
take zuwa 


ORADORES 


DARASI NA BIYAR | 
' АШ Almaksurah ! 
Yanda Alif Almagsura 
yake zuwa 


BABI NA BIYU 


HARUFFA MASU 
WASULLA DA DAURI 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


e (Сапе wasulla da dauri 
° Туа karanta haruffa tareda wasulla da dauri da kyau.. 


Z HARUFFA MASU Ga 
“0 WASULLA DA DAURI YA 
TAMBIHI 

GA MALAMI 

Wasali: wani dan zane ne karami wanda ake dorawa saman harafi ko 
kasansa; domin a bayyana sautinsa. 

ALFAT HA: wani dan layi ne Karami a kan harafi (5). 

AL-DWAMMA: wata yar Karamar Wawun ce a saman harafi (2). 


AL-KASRA: Wani dan layi ne Karami Kasan harafi (©). 
AL-SUKUN: Wani dan kewayayyen zane ne saman haraf (5). 


ed BABI NA BIYU 


* YANDA АКЕ KARANTAWA: 
Bayanin darussa na daya, dana biyu dana uku (Shafi na 23, 26, 29)). 
Dalibi zai karanta sautin harafi ne tareda wasalinsa ( -| 一 i) kamar yanda 


aka bayyana sautinsa a shimfidar dake a shafi na ((11)). 


Bayanin misalan darussa na daya, dana biyu dana uku (Shafi na 24, 27,30)). 

1. Adaki na farko: dalibi zai karanta sautin harafin tareda wasakinsa (|). 
A daki na biyu: dalibi zai karanta harafin farko tareda wasakinsa sannan ya 
karanta na biyu tareda wasalinsa (A) sannan sai ya hadesu yakaranta su tare 
yace (51). 

3. Adakinauku: dalibi zai mai-maita abinda yayi a daki na biyu sannan sai уа 
karanta harafi na uku tareda wasalinsa (2) sannan sai ya karanta kalmar baki 
daya wato (341), 

4. kamar haka ne dai dalibi zai ci gaba da karantawa a sauran misalan darasin 
wasalin Kasa da Rufu'a. 


BAYANIN DARASI NA HUDU (Shafi na: 32). 
Dalibi zai karanta harafin farko tareda wasalinsa гі), sannan Кита sai ya 
karanta harafin na farko tareda harafi na biyu mai dauri, (œf; saboda ba'a iya furta 
harafi mai dauri shi kadansa sai tareda hadasa da wani. 


BAYANIN MISALAN DARASI NA HUDU (Shafi na: 33). 
1. А daki па farko: dalibi zai karanta harafin farko tareda wasakinsa (2), sannan 
kuma sai ya karanta harafin na farko tareda harafi na biyu mai dauri (2). 
2. A daki na biyu: dalibi zai mai-maita abinda yayi a daki na farko, sa'annan sai 
ya karanta harafi na uku tareda wasalinsa (û) , sai kuma ya sai furta kalmar 
baki daya( s4). 


TAMBIHI: 
Daga wannan babin har zuwa Karshen littafin, dalibi zai karanta sautin 
harafi ne tareda wasalinsa ko dauri, ba zai fadi sunan harafin ne ba. 


سس 


5 
HARUFFA MASU Bo DD 
WASULLA DA DAURI (3 


Misallan 


wasali ваша (5) 


e 
ቀላ 
۷. 


\ 

\ 

* \ 
š 
# \ 


la 
11 
\ 
$\ 
1 
\ $` 


% 


| 
| 


\ 
\ 
\ 
\ 


\ 
^ i В " BE B u 


U \ 
T 
UN 


LR HARUFFA MASU E BETE 
“MA WASULLA DA DAURI ረ 


43 c» 2 
ONY 9 m HARUFFA MASU 

Ce BABI NA BIY Qe) Ce ee 
И :: (00 WASULLA DA DAURI (5 


DARASI NA BIYU 
WASALI KASA (©) 


HARUFFA MASU 
WASULLA DA DAURI 


Misalan 
wasali kasa (5) 


НАКПЕЕА MASU 
WASULLA DA DAURI 


WN HARUFFA MASU DAN 
"WO WASULLA DA DAURI ` (Š 


DARASI NA UKU 
RUFU’A (5) 


“A መኳ 
ENS 9 
cam BABI NA BIYU SO 


HARUFFA MASU 
а توش‎ WASULLA DA DAURI (> megam 
انجروک مع الحزحاب والسدون الباب التابي‎ 5% : : 


Misallan 
Rufwa (0) | 


一 


eg BABI NA BIYU መሙ 


НАКПЕЕА MASU 
WASULLA DA DAURI 


es HARUFFA MASU YA 
MA WASULLA DA DAURI کل‎ 


Misallan 
Dauri (°) 


¿Q HARUFFA MASU Da 
له‎ WASULLA DA DAURI (> 


BABI NA UKU 


HARUFFA MASU 
WASULLA BIYU 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


° Gane Wasulla biyu. 
° Karanta haruffa masu wasulla biyu da kyau. 


ed BABI NA UKU ሙን HARUFFA MASU 
5 i NI WASULLA BIYU 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


AT-TANWIN: (Wata nunun ce mai dauri wacce ake Karawa, tana 
kasancewa ne a Karshen suna a lokacin furta sa, amma bata bayyana a lokacin 
rubutawa ko yayin tsayawa a karatu. 

AL-FAT HATAAN: Wasu yan layuka ne Kanana dake zuwa saman harafin 
Karshe () . 

AL-KASRATAAN: Wasu yan layuka ne Kanana a kasan harafin Karshe () ۰ 

AL-DWAMMATAAN: Wasu haruffan Wawun ne yàn Kanana a saman 
harafin Karshe (7). 


* YANDA AKE KARANTAWA: 

BAYANIN DARUSSA NA DAYA DANA BIYU DANA UKU (Shafi na 
37, 39, 41). 

alibi zai karanta sautin harafin mai wasulla biyu ($ -  — le). 


BAYANIN MISALAN DARUSSA NA DAYA DANA BIYU DANA UKU 
(Shafi na: 38, 40, 42) 

1. Dalibi zai karanta harafin farko tareda wasalinsa (=), sa'annan kuma sai ya 
karanta harafin na biyu tareda wasalinsa, (4), sa'annan sai ya hade su tare 
yace (=) sa'annan kuma sai ya karanta harafi na uku wanda yakeda wasulla 
biyu (La, sa'annan sai ya karanta kalmar baki (Lic). 

2. Idan kuma harafi na biyu a cikin kalma ya kasance mai dauri ne: dalibi zai 
karanta harafin farko tarda wasalinsa (4) sa'annan sai karanta harafin farkon 
tareda harafi na biyu mai duri (55) sa'annan sai ya karanta harfi na uku mai 
wasulla biyu (12), sa'annan sai ya karanta kalmar baki dayanta (33). 

3. Haka dai zai ci gaba da tafiya akai a cikin sauran misalan darussan wasulla 
biyu Kasa da rufu'o'i biyu. 

жж 


HARUFFA MASU 
WASULLA BIYU 


DARASI NA FARKO 
WASULLA BIYU SAMA (2) 


DI 3 
e 


Misallan 
Wasulla biyu sama (2) 


DARASI NA BIYU 


< 
2 
=) 
> 
سوا‎ 
e 
< 
= 
= 
=) 
< 
= 


da HARUFFA MASU Da 
2 WASULLA BIYU (5% 


Misallan 
Wasulla biyu Kasa (2) 


LI) HARUFFA MASU Со» 
KD WASULLA BIYU (t5 


DARASI NA UKU 
RUFU’O’I BIYU (2) 


< Ge 
67%, BABI МА UKU oe 


«3 HARUFFA MASU Da 
2 WASULLA BIYU GO 


Misallan 
Rufu'o'i biyu (2) 


BABI NA HUDU 


HARUFA MASU SHADDA 
DA WASULLA 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


° Gane haruffa masu shadda da wasulla. 
° Karanta haruffa masu shadda da wasulla da kyau. 


مه 
Pe gi‏ 


4 ( E sE 
a 25 baa HARUFA MASU > 
. DABINAHUDU - 4 SHADDA DA WASULLA 12 E 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


HARAFI MAI SHADDA: Shine harafi mai dauri wanda wani harafin 
irinsa mai wasali ya biyo bayansa, misali: ( = 4 + Y). 

SHADDA MAI WASALI SAMA: Ita ce wasu yan kawu nan harafin 
Sinun Kanan dauke da wasali sama akai (°). 

SHADDA MAI WASALI KASA: Ita ce wasu yan kawu nan harafin 
Sinun Kanan dauke da wasali Kasa ( ' ). 


SHADDA MAI RUFU’A: Ita ce wasu yan kawu nan harafin sinun dauke 
da rufu'a a sama. ( 1 ). 


YANDA АКЕ KARANTAWA: 
BAYANIN DARUSSA NA DAYA DA NA BIYU DA NA UKU 
((Shafi na 45, 47, 49). | 
Dalibi zai karanta harafin farko tareda wasalinsa () sa'annan sal ya 
karanta harafin na farko tareda harafi na biyu mai shadda (=); domin ba'a iya 
furta harafi mai shadda shi kadai. 


Bayanin misalan darussa na daya, dana biyu dana uku 
(Shafi na46, 48, 50). 

I. Dalibi zai karanta harafin farko tareda wasalinsa (>) sa'annan ya karanta 
harafin na farko tareda harafi na biyu mai shadda (2) , sa'annan ya 
karanta harafi na uku da wasalinsa (4) sa'annan sai ya karanta kalmar baki 
daya (45). 

2. Idan harafin dake bayan harafi na biyu mai shadda ya kasance harafi ne 
mai dauri: dalibi zai karanta harafin farkon tareda wasalinsa (=) , sai ya 
karanta harafin na farko tareda harafi na biyu mai shadda da wasullansu 
(+2) , sa'annan sai ya karanto harafin farko tareda na biyu mai shadda da 
wasullansu kuma ya hadesu da harafi na ukku mai dauri (>). 

3. Haka dai zai сі gaba da yi idan harafin dake bayan harafi na biyu mai 
shadda ya kasance aliful-maksura ne, misali: (13). 

4. Idan harafi mai shadda ya kasance a karshen kalma ne: dalibi zai karanta 
harafin farko tareda wasalinsa (|), sa'annan ya karanta harafi na biyu da 
wasalinsa (=), sai ya game su tare (=!) , sa'annan sai ya karanta harafi na 
biyu tareda harafi na ukku mai shadda da wasullansu (35), sa'annan sai ya 
karanta kalmar baki daya (321). 


Жжжж 


e  —— ———— 
UA 


Zb BABI NA HUDU መሙ 


HARUFA MASU 
SHADDA DA WASULLA 


DARASI NA FARKO 
SHADDAH ТАКЕРА WASALI SAMA ( ) £ 


Se 


HARUFA MASU 
SHADDA DA WASULLA 


2 
= 
= 


159 


М 


shaddah tareda wasali sama ( ) 


Zb BABI NA HUDU መሙ 


HARUFA MASU 
SHADDA DA WASULLA 


> è 
$ 
<> 
Z < 
"E 
Az 
a 
2 
= 


НАКПЕА MASU 
SHADDA DA WASULLA 


D 


Zb BABI NA HUDU መሙ 


DARASI ኣላ UKU 


Shaddah tareda Rufu’a ( à ) 


< 
GE 
È 
A 
= 8 

Hm 

un 
Sty’ 


Doo 
5% 


НАКОҒА MASU 
SHADDA DA WASULLA 


Misallan 
shaddah tareda rufu'a ( ) 


BABI NA BIYAR 


HARUFFA TAREDA SHADDA 
DA WASULLA BIYU 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


° Gane haruffa masu shadda da wasulla biyu. 
° Karanta haruffa masu shadda da wasulla biyu da 
kyau. 


Y 
ed BABI NA BIYAR 


ረ HARUFFA TAREDA SHADDA 
“AA DA WASULLA BIYU 


GA MALAMI 
SHADDA DA WASULLA BIYU SAMA: Wasu yan kawunan harafin sinun ne 
Kanana dauke da wasulla biyu akai О). 
SHADDA DA WASULLA BIYU KASA: Wasu уап kawunan harafin sinun ne 
Kanana dauke da wasulla biyu a Каза ( D). 


SHADDA TAREDA RUFU'O'I BIYU: Wasu yan kawu nan harafin sunun пе 
dauke da rufu'o'i biyu a sama ( ). 


YANDA AKE KARANTAWA: 
BAYANIN DARUSSA NA DA YA DA NA BIYU DA МА UKU 
((Shafi na 53, 55, 57). 
Dalibi zai karanta harafin farko tareda wasalinsa () sa'annan kuma sai уа 
karanta harafin na farko tareda harafi na biyu mai shadda da wasulla biyu (G). 


BAYANIN MISALAN DARUSSA NA DAYA DA NA BIYU DA NA UKU 
(Shafi na 54, 46, 58)) 

Idan kalma ta kasance mai haruffa uku ce: dalibi zai karanta harafin farko 
tareda wasalinsa (3), kuma уа karanta na biyu da wasalinsa (+) , sa'annan sai уа hadesu 
ya karanta su tare (9), sa'annan sai ya karanta һагай na biyu tareda па uku wanda keda 
shadda da wasulla biyu (2), sa'annan sai ya karanta kalmar baki daya (558). 


BAYANIN DARASI NA HUDU (Shafi na: 59). 

Idan aka samu haruffa biyu masu shadda jere da juna a cikin kalma: dalibi zai 
karanto daga farkon kalmar zuwa kan harafi mai shadda na farko kamar yanda bayani 
ya gabata, sa'annan kuma sai ya karanta harafin na farko mai shadda tareda wanda yake 
gabaninsa, sa'annan sai ya Kara karanto kalmar daga farkonta tareda harafin mai shadda 
na farko, sa'annan sai ya karanta haruffan biyu masu shadda tareda harafin dayake a 
gabaninsu, sa'annan kuma sai ya Kara karanto kalmar tun daga farkonta tareda haruffan 
biyu masu shadda. 


Misali yanda ake karanta haruffa biyu I masu shadda dasuka zo a cikin kalma jere 
da juna (Ela) (Shafi na: 59): 

Dalibi zai karanta harafin Lamun tareda wasalinsa (4) sa'annan ya karanta 
alhamzah da wasalinta (5, sa'annan sai ya hadesu ya karantasu tare ጨዉ sai ya karanta 
harafin al-dwaad tareda wasalinsa C2), sai ya hadesu tare da wasullansu (-27), daga 
пап kuma sai ya hade harafin al-dhwaad tareda lamun mai shadda (-12), 531 Кита уа 
karantasu tare da lamun din mai shadda (a, sa'annan ya karantasu baki daya tareda 
nunun mai shadda da wasalinta ïa), sa'annan sai ya karanta harafin ha'un da 
wasalinta (+), sa'annan kuma ya karanto harafin ha'un tareda mimum mai dauri (24), 
daga Karshe sai ya karanto kalmar baki dayanta tareda wasullanta HÄ). 


KKK 


— 


| 


HARUFFA TAREDA SHADDA 
DA WASULLA BIYU 


DARASI NA FARKO | 
Shaddah tareda wasulla biyu sama( ) 


ГУ, e 
$ 


20512 HARUFFA TAREDA SHADDA Da 
NG) DA WASULLA BIYU (СУ 


Misallan 
shaddah tareda wasulla biyu sama( ) 


HARUFFA TAREDA SHADDA 


DA WASULLA BIYU 


DARASI NA BIYU 


Shaddah tareda wasulla biyu kasa ( )) 


29 HARUFFA TAREDA SHADDA Da 
NG) DA WASULLA BIYU (OS 


Misallan 


ГУ, e 
$ 


Shaddah tareda wasulla biyu kasa Ó 


wd 
vi 9 
= 25 
۰ 
E دس‎ 
” ሠ 
መሠ ቀ ቀ 29 و‎ 
= مه‎ 
ሠ 5 


HARUFFA TAREDA SHADDA 
DA WASULLA BIYU 


DARASI NA UKU 
SHADDAH TAREDA RUFU’O’I BIYU( ^ 


ез c =, 
INY (Буль С) HARUFFA TAREDA SHADDA ® 
< BABINA BAR de 9 DA WASULLA BIYU GO 


Misallan 
Shaddah tareda Rufu'o'I (^) 


=, 
ወ 
m 
< 
5 
5 
un 
< 
> 
< 
6 


š 
፡ 
Е 
Ё 
= 
2 
T 


= 
> È 
= 5 
Ея 
27 
- Я 
Ns 
SE 
Ee 
< 
as 
= 
ы 
= 
= 


BABI NA SHIDDA 


ALHAZATU AL-KAD'T DA 
ALHAMZATU AL-WASLI 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah dalibi 
zai wayi gari yana iya: 


e Banbancewa tsakanin Alhamzatul Alkad'i da kuma 
Alhamzatul Alwasli a karatu da rubutu. 
° Karanta alhamzatul-Kad'i da kuma alhamzatul Alwasli karatu 


mai kyau. 


— ROUES STATE b 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


ALHAMZATUL-KAD'I: Ita ce alhamzah ta asali wacce take motsi a 
farkon kalma, kuma ana rubuta wannan alhamzar ce a saman harafin alif ko 
Kasansa kuma ana karanta ta gwargwadon wasalin da take dauke dashi (Î - | — Î). 

ALHAZATU ALWASLI: Ita ce wata alhamzah da ake Karawa a farkon 
kalma kuma ana rubuta ta matsayin alif ne () Ката bata zuwa da kowane 
wasali, kuma ana rubuta ta da karanta ta idan ba'a sadar da ita da abinda yake 
gabaninta ba. 

Amma idan aka sadar da ita da abinda yake yazo kafinta: ana rubuta ta 
amma ba'a karanta ta. 

Ya zaka gane alhamzatu Al-Kad'i da alhamzatul-wasli? 

Ka sanya harafin wawun (5) kafin kalma: 

Idan ka iya karanta alhamzar; to, wannan Alhamzatul kadi ce? 

Idan Кита baka iya karanta Alhamzar ba; to, wannan Alhamzatul wasli 


ce 


YANDA AKE KARANTAWA: 
BAYANIN DARASI NA FARKO (Shafi na 63) 
1. _ Dalibi zai karanta Alhamzatu ۸1۴301 gwargwadon wasalinta kamar yanda 
akayi bayani a darasin daya gabata. 
2. Haka dai dalibi zai ci gaba da karantawa а cikin sauran misalai kamar 
yanda ya gabata 


BAYANIN DARASI NA BIYU (Shafi na 64). 
1. Idan ba wani harafi дауа gabaci Alhamzatu Alwasli: za'a karanta ta ne a 
matsayin Alhamzatul AlKad'I 
2. Idan kuma wani harafi yazo gabaninta: a nan, baza'a karanta ta ba, kuma 
za'a sadar da harafin dayake gabaninta da wanda yazo bayanta; misalin 
kalmar (0313), za'a karanta ta (053). 
3. Haka dalibi zai сі gaba da karantawa a cikin sauran misalan dake cikin 


darasin. 
жж 


— a 0 ——— LE 
ኣሥ 


) ALHAZATU AL-KAD'I DA e у 
Ci BABI NA SHIDDA 
Й) ALHAMZATU AL-WASLI TG N Ш»- 


i DARASI NA FARKO | 
3 HAMZATUL-KAD'I : 
” 


5. BABI МА SHIDDA > ee “© 
ረ х ALHAMZATU AL-WASLI (> 


DARASI NA FARKO 
HAMZATUL- WASL 


BABI NA BAKWAI 


ALMADDUD-DABI'E 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


° Gane Haruffan Almaddu Aldabi’e. 
e Karanta haruffan Almaddu Aldabi'e karatu mai kyau. 


y 
ed BABI NA BAKWAI 


ALMADDUD-DABI'E 


GA MALAMI 

Haruffan Almaddu Al-dabi'e guda uku ne: (¢ - 3 - !). 

Yaushe пе harafı yake zama almaddud-dabi’e? 

Idan harafi mai fataha ya rigayi zuwan alif (=), ko harafin 
Wawun mai rufu'a ya gabacesa (5), Ко kuma harafin Ya'un mai 
wasali Kasa ta gabacesa (c). 

Shin anayima haruffan madda wasali? 


Ba'ayiwa haruffan madda kowane wasali -na sama ne, ko na 
Каза ko rufu'a-. 


YANDA AKE KARANTAWA: 
BAYANI: ((shafi na 67)) 

1. 108101 zai karanta harafin farko tareda wasalinsa (4) sa'annan ya 
sake karanto harafin na farko tareda harafin madda (4), sa'annan 
sai ya karanta harafi na uku da wasalinsa (=), daga пап, sai ya 
karanta kalmar baki dayanta (CL). 

2. Haka dai dalibin zai ci gaba da karantawa a cikin duk misalan 


darasin kamar yanda aka bayyana. 
KKK 


ALMADDUD-DABIE چو‎ BABI NA BAKWAI SP 
ALMADDU- 
А DABPE - 
Misallan Almaddu-ddabi’e 
a cikin harafin Alif 
= ” 


e 
” 
£ 


Misallan Almaddu-ddabi’ 
a cikin harafin Wawun 
و‎ 


Misallan Almaddu-ddabi’e 
a cikin harafin Ya'un 
- 


9 


BABI NA TAKWAS 


ALIF DAKE ZUWA BAYAN 
WAWUL JAMA'A 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah dalibi 
zai kasance yana iya: 


° Gane Alif wanda yake zuwa bayan wawul Aljama’a. 


AK ታሙ 
© “ 


ac BABI NA TAKWAS SHE AA ps 
4 | > 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


Alif dake zuwa bayan wawul-jama'a: shine alif wanda yake 
kasancewa a Karshe lamirin aiki. Misali: (ste). 
Sababin rubuta alif bayan wawul-jama'a shine; don a bayyana cewa 


ita wannan Wawun din Wawul Aljama'a ce, amma idan Wawun din bata 
jama'a ce ba: ba'a rubuta harafin Alif a bayanta, misali: (s>). 


YANDA AKE KARANTAWA: 
BAYANI (Shafi na 71)): 
1. Пашы yabi hanyar data gabata a cikin karanta misalan wannan 
darasin. 
2. Alif datake kasancewa bayan Wawul Aljama'a: Ana rubuta ta amma 
ba'a karanta ta a kowane hali. 


yn 
E Aur Da ÓN چو نا‎ ———* PC 
4 WAWUL J 


Alif bayan wawul- 


أمِرُوا 5215 


رضوا زاغوا 
E E‏ 


ВАВ! МА ТАВА 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


° Gane Takuri. 
° karanta Takuri a lokacin wucewa da tsayawa da kyau. 


- ВАВІ МА ТАКА چو ا‎ TAKURI 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


Takuri: : ita ce harafin Ta'un dake zuwa a Karshen kalma, ana 
rubuta ta kamar harafin Ha'un wacce take zuwa a gefe, kuma tanda 
digo guda biyu a samanta, (4 - è) Кита ana karanta ta a matsayin 


Ta'un yayin sadarwa, amma kuma ana karanta ta Ha'un lokacin wuce 
wa. 


YANDA AKE KARANTAWA: 
BAYANI (Shafi na 75)). 
1. ‘Dalibi zai ci gaba da karanta misalai a cikin wannan darasin 
kamar yanda ya gabata. 
2. Dalibi zai karanta Takuri kamar yanda akeyi lokacin sadarwa, 
kuma ya karanta ta kamar yanda akeyi a yayin tsayawa. 
Yayin sadarwa: za'a karanta ta da wasalinta. 


A yayin tsayawa: Za'a karanta ta da dauri. 
KKK 


BABI МА СОМА 


ALLAMUL-KAMARIYYAH DA 
ALLAMUSH-SHAMSIYYAH 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


e Banbancewa tsakanin allaam-alKamariyyah da allaam- 
ashshamsiyyah. 

e Karanta Allamu alKamariyyah da kuma allamush- 

shamsiyyah da kyau. 


ኒ / 
r 8 3 >) ረ ALLAMUL-KAMARIYYAH DA 
RAJ BABI NA СОМА ee SOAS ALLAMUSH-SHAMSIY YAH 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


Allamul-kamariyyah: itace lamun wacce Alhamzatul-wasli ta gabaceta a 
farkon kalma, kuma ita wannan lamun din ana rubuta ta kuma ana karanta ta. 

Allamush-shamsiyyah: a itace Lamun wacce Alhamzatul wasli ta gabaceta a 
farkon kalma, kuma ita wannan Lamun din ana rubuta ta amma ba'a karanta ta. 

Ya zaka gane Al-Alamul Al- Kamariyyah da kuma Allamush-shamsiyyah? 

kafin harafin kalmar ka saka harafin Wawun: 

Idan ka iya karanta Lamun din; to, wannan Kamariyyah ce. 

Idan kuma baka karanta Lamun din ba; to, wannan Ash-shamsiyyah ce. 


YANDA AKE KARANTAWA: 
BAYANIN DARASI NA FARKO (Shafi na 79). 

1. Idan ba harafin daya gabaci Alhamzatu Alwasli wacce tazo kafin Al-lamu 
AlKamariyyah: Za'a karanta ta a matsayin hamzatul-wasli mai wasali sama tareda 
lamun mai dauri (di). 

2, Idan kuma akwai harafin daya gabaci Alhamzatu Alwasli : А nan ba Za'a karanta 
ta Hamzatul Al-wasli ba, sai dai za'a hade harafin daya zo kafinta da Lamun mai 
dauri (39). 

3. Kamar haka dalibi zai сі саба da karantawa a cikin sauran misalan dake cikin 
darasin. 


BAYANIN DARASI NA BIYU ((Shafi na 80)). 

ПА Idan Alhamzatu Alwasli wacce take kafin Allamush-shamsiyyah taka kasance ba 
wani harafi дауа gabaceta: A пап za'a karanta Hazatul-wasli ne da wasali sama 
tareda harafi mai shadda wanda yake bayan harafin Lamun, kuma sai a shafe 
Lamun din a lokacin karantawa: Misali, kalmar (#1!) za'a karanta ta: (#425). 

2. Amma idan wani harafi ya gabaci alhamzatul-wasli массе take kafin Allamush- 
shamsiyyah: A nan, za'a karanta wannan harafin tareda harafi mai shadda wanda 
yake bayan harafin lamun, kuma a goge Alhamzatul Alwasli da Lamun a lokacin 
karantawa; misali kalmar: (#4213) za'a karanta ta ,(وستماع)‎ 


3. Kamar haka dalibi zai сі саба da karantawa a cikin sauran misalan dake cikin 
darasin. 
TAMBIHI: 
1. Idan harafin Lamun ya zo kafin Allamul-Kamariyyah da Кита allamush- 


shamsiyyah: A nan, za'a shafe hamzatul- wasli a wurin karantawa da rubutawa, 
misali kalmar (a), da kuma misalin kalmar .(للثاس)‎ 

2 Idan allamush-shamsiyya wacce harafin lamun ya gabaceta ta shiga a cikin kalma 
wacce take farawa da harafin Lamun: a nan, za'a safe allamush-shamsiyya tareda 


hamzatul alwasli lokacin karantawa da rubutawa duka, misalin kalmar: ጨሬ. 
ቹቹቹ 


— 
Nu 


EU Ш»- 
ድሪ ALLAMUL-KAMARIYYAH DA S ረ Š 
4 ALLAMUSH-SHAMSIYYAH هه چو‎ р | 


DARASI ኣላ FARKO 
ALLAMUL- KAMARIYYAH 


BABI NA СОМА do ALLAMUL-KAMARIYYAH DA 12 у 
< < ALLAMUSH-SHAMSIYYAH 


DARASINA FARKO 
ALLAMUSH-SHAMSIYYAH 


BABI МА СОМА SHA DAYA 


KARATUN KALMOMI 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


° Karanta kalmomi da jumloli da maganganu da kyau. 


መ) BABINAGOMA (бы, الک‎ Do 
ed DAN ሙጩ KARATUN KALMOMI a 


TAMBIHI 
GA MALAMI 


YANDA AKE KARANTAWA: 
BAYANIN DARASI NA FARKO DA NA BIYU DA NA UKU DA NA HUDU DA 
NA BIYAR (Shafi na 83, 84, 85, 86, 87). 
1. Папы zai karanta kalmar farko kamar yanda akayi bayani a darussan dasuka 


gabata. 

2. Sai dalibin ya karanta kalma ta biyu kamar yanda akayi bayani a darussan 
dasuka gabata. 

3. Idan misalin ya Kunshi kalmomi biyu ne Каса], sai dalibin ya karanto 
kalmomin biyu baki daya. 


4. _ Idan kuma misalin ya Kunshi kalmomi uku ne, sai ya hade kalmar farko da ta 
biyu, sa'annan ya hade ta biyu da ta uku, sai Kuma ya mai-maita misalin ya 
karanta kalmomin baki daya. 

5. Idan kuma misalin ya Kunshi kalmomi hudu ne, sai уа hade ta farko da ta biyu, 
ya hade ta uku da ta hudu, sa'annan sai ya karanto misalin baki daya. 

6. Haka zai ci gaba da tafiya akai а cikin misalan da suka Kunshi sama da 
kalmomi hudu, kuma na lura da ma'anonin kalmomin lokacin hadesu. 


TAMBIHI: 

1. Idan Madda tazo bayan harafi mai wasali a Karshen kalma, kuma harafi mai 
dauri yazo bayansa a kalma ta biyu: A nan, za'a shafe na farko daga cikinsu a 
karantawa a lokacin wucewa. — 

Misalin hakan : (š!) | 54815), Mimum harafi ne mai wasali kuma bayansa 
akwai haruffa biyu masu dauri, -wato haruffan: Wawun da Swadun-: A пап 
za'a shafe Wawun sai aka karanta kamar haka: (55 2455/5), amma shi harafin 
alif dake bayan wawul-jama'a, da hamzatul-wasli, da Кита allamush- 
shamsiyyah: duk baza'a karanta su ba a lokacin wucewa. 

Haka nan misalin kalmar (¿A 13), harafin zhalun a cikinta harafi ne mai 
wasali, Кита a bayansa akwai haruffa biyu masu dauri, wato haruffan alif da 
Кита allamul-Kamariyyah-: a nan, za'a shafe alif, sai a karanta ta (9), 
amma ita hamzatul-wasli ba'a karanta ta а lokacin wucewa. 

2. Kalmar: (3!) , ana rubuta ta ne ba tareda alif ba a bayan lamun mai shadda; 
saboda yawan amfani da kalmar da akeyi. Kuma ana karanta ta (520). 

3. Kalmar (4!) Ana rubuta ta batareda Harfin alif ba a bayan Lamun; saboda 
yawan amfani da akeyi da kalmar, don haka ana karanta ta (5%). 

4. Kalmar (0433!) ana rubuta ta ne batareda harafin alif ba a bayan mimun ba; 


saboda yawan amfani da akeyi da kalmar, kuma ana karanta ta .(الرَخمَان)‎ 
Жжжж 


—-- 
WA 


AS 40) BABINAGOMA о 
89% KARATUN KALMOMI چو‎ sd መሙ 


' DARASI NA DAYA | 
, Misallan karatun kalmomi biyu ' 


ші BABI МА GOMA | 
<< SHA DAYA 


dI‏ السماء 


مالك یوم pill‏ 


) BABI NA СОМА ( $ 

L SHA DAYA e 
DARASI NA UKU | 
, Misalan Karatun kalmomi hudu 1 

244111 رب‎ 540) porn 


a ze KARATUN KALMOMI 


& e D ۳ 307 وم‎ Š 
305 تعد‎ ЗЫ 
تستعين‎ 2:2 А Sa 


ada Kd 


434% 


Oi الله‎ уай 


< | BABI МА СОМА | 
“RAT SHA DAYA 
a DARASI NA HUDU | 
- Misallan karatun Jumla E 


0” 


PRESTA AS G; 


KARATUN KALMOMI E 


(del dei. BEN 205 Js 
ged sd و‎ ЗА مشله شَيْء‎ ALE ليس‎ 


Sis SA‏ الله الاسلام 


02557781055 مَنْ‎ ብ al yt 


3 


BSG 75 jagia lati ye 


ووه -,- و °-,- 


سبحان الله ء وبحمده سبحان الله < е2)‏ 


LA BABI NA GOMA в 
co KARATUN KALMOMI چو :نا‎ 2. e 


IA ТАТУУ: 
ጨን frais SA p 


De | ህህ : «Gaba KAE 
A dts a 6 ورس‎ TK 


аа 


ee 


ari 0505 412345 51. 25У! 
يرا‎ GU ZG ڪن‎ d od 


BABI МА СОМА SHA BIYU 


YAREN DA AKE AMFANI DASHI 
WURIN RUBUTA ALKUR'ANI. 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai kasance yana iya: 


° Gane wasu yarukan da ake amfani dasu wurin rubutun 
Alkur’ani 

° Banbancewa tsakanin rubutun Alkur'ani na Al-Rasmul 

Al-Uthmaniy da kuma rubutu na zamani. 


TAMBIHI 


Rubutun da ake amfani dashi wurin rubuta AlKur'ani -Al-rasmul Al- 
uthmaniy- ya banbanta da rubutun zamani a cikin wasu kalmomi da wasulla. 


—— un^ . m № 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


Kan yar Karamar ha'un (_,) yana nuni ne zuwa ga cewa wannan harafin mai 
dauri ne, don haka za'a karanta sà kamar yanda aka bayyana a darasin dauri 

kan yar karamar Swadun dake zuwa a saman Hamzatul Al-wasli (1) tana пиш 
пе zuwa га cewa wannan Hamzatul Alwasli се, Кита za'a karanta (а kamar yanda 
aka bayyana a Darasin Hamzatul Alwasli. 

Alamar Madda (> ) tana nuni cewa harafin yanada Майда mai tsayi doriya 
akan Al-maddu Al-dabi'i. 

Idan Hamza (ахо sa'annan alif ya biyota а baya (іе), za'a karanta ta (Î) kuma 
ana kiranta da suna maddu badalin, Kuma ana karanta ta kamar yanda aka bayyana a 
babin al-maddul ad-dabi'I 

Zuwan wani dan harafi Karami daga cikin haruffan almaddud-dabi'i bayan 
babban harafi (^ 4 - "4 - ,9) , yana nuni ne ga cewa za'a karanta su ne a tare, kuma 
za'a karanta shi ne kamar yanda aka bayyana a babin almadud-dabi'e. 

Zuwan dan harafin alif (3) a saman babban harafi ko harafin Sinun Karami a 
saman harafi (98) yana nuna cewa za'a karanta Karamin harafin ne anan. kuma ba 
bukatar karanta babban harafin anan. 

Zuwan wata zagayayyar alama mai tsayi akan harafin alif () tana nuni ne ga 
cewa ana karanta wannan alif din ne a lokacin tsayawa, amma ida za'a wuce ba'a 
karanta shi. 

Zagayayyar alama dake zuwa saman daya daga cikin haruffan Ша wato: ( - р 
& - 3): tana nuni ne ga cewa ba'a karanta wannan harafin. 


TAMBIHI: 
Dalibi zai ci gaba da karanta misalai, kamar yanda aka bayyana a cikin 
darussan da suka gabata. 
FA'IDA: A مكلك‎ rubutun AlKur'ani ana rubuta harafin ya'un ne ba tareda 

digo biyu ba a kasa (е). 

Kuma ana banbancewa ne tsakaninta da aliful-maKsura kamar haka: 

1. Idan ta kasance mai wasali sama ce kamar (4), ko mai wasali kasa ce kamar 
(>), ko mai rufu'a ce kamar መ), ko a samanta akwai kan harafin Ha'un 
Karami, to (N, Ya'un ce. 

2. Атта idan ta kasance ba tada kowane wasali Кита ba alamar Karamin kan 
harafin Ha'un akanta; A пап sai a duba wasullan harruffan dake kafinta: idan 
abinda yake gabaninta ya kasance harafi ne mai wasali Каза; wannan ya nuna 
сема Ya'un ce, misali (عبادی)‎ idan Ката abinda ya zo kafinta harafi ne mai 


wasali sama; wannan ya nuna cewa alif maksura ce, misali: (44), 
KKK 
Da 


YAREN РА АКЕ AMFANI DASHI ۱ : BABI NA СОМА Š 
WURIN RUBUTA ALKUR'ANI Z c SHA BIYU 


CN IIIA Gn 


Misalan Kan swadun 
Karama 
ሠ 


2409 BABINAGOMA Oo 


5) SHA BIYU O 


YANDA AKE 
KARANTA SHI 


c сө; YAREN DA АКЕ AMFANI DASHI 
< WURIN RUBUTA ALKUR'ANI 


Misallan Alhamzah 
bayan Alif 


TSARIN RUBUTUN 
RASMUL-UTHMANIYY 


8 
YAREN РА АКЕ AMFANI DASHI ۱ : BABI NA СОМА З 
WURIN RUBUTA ALKUR'ANI ور‎ < SHA BIYU po 


Misallan Ya’un 
Karama 
A 


* 


4 BABI МА СОМА N YAREN DA AKE AMFANI DASHI 
9 SHA BIYU 2 WURIN RUBUTA ALKUR'ANI 


SADO oc > 


(0) DARASI NA BAKWAI 
ZAGAYE MAI TSAWO SAMA ' 


Misalan 
Zagaye mai tsawo a sama 


YAREN DA АКЕ AMFANI DASHI : BABI NA СОМА 
WURIN RUBUTA ALKUR'ANI / SHA BIYU 


Pd 


DARASI NA TAKWAS 
ZAGAYEN ZANE 


Misallan 
Zagayayyen zane 


BABI МА СОМА SHA UKU 


LAMBOBI 


MANUFOFI 


Bayan kammala wannan babin, da izinin Allah 
dalibi zai wayi gari yana iya: 


° Karanta lambobi da kyau. 


مه 
URLS‏ 


- BABINAGOMA (ss — .مع‎ 
— ко ا چو ا‎ LAMBOBI 02 
TAMBIHI 
GA MALAMI 


Dalibi zai karanta lambobi kamar haka: 


Ithnaan Y Wahid L Sifr ۰ 
Khamsah ° Arba'ah £ Thalathah | ۳ 
Thamaniyyah A | Sab'ah ۷ Sittah | ` 
Ahada ` ‚ Í | Í 1 ۱ 
۱۱ Asharah | ٠ Tis'ah 4 
А$һаг Л ) | 
Arba'ata Т | | Thalatha ` ነቸ | Ithnaa ነኛ 
А$һаг E ta Ashar | А$һаг | 
$аБа'аїа ነሃ | | Sitatta | yw "a Khamsat m ١ 
А$һаг Ashar | a Ashar 
Е h' v è Tis'ata \ 4 Thamaniya | \A 
sn ruun Ashar | | ta Ashar | J 
^w 
1 98 ፤ 
XA 


5 I V SHA UKU (> 
dd LAMBOBI (95—95 


< ABUBWAN DAKE CIKI 
ABUBWAN DAKE CIKI 


Сабада и а an ንች وه وی ی و‎ iii 5 
Aikin danay a A aa aiias 6 
Ababenda Alka'idatul-madaniyyah ta yi fice dasu................................. 8 
Manufofin Al&a'idatul-madaniyyah.......................... essen 9 

Taswirar bayanin tsarin Karatu ie ae 10 
Shi 有 da 11 

BABI NA FARKO: Bakaken haruffan Гагађсі....................................... 13 

BABI NA BIYU: Наги а tareda wasulla da dauri................................. 21 
BABI МА UKU: Haruffa tareda Wasulla biyu................................. ssn 35 

BABI МА HUDU: Haruffa tareda shaddah da wasulla.......................... 43 
BABI NA BIYAR: Haruffa tareda shaddah da wasulla biyu ................. 51 
BABI NA SHIDA: Hanzatul Al-Rad'i da Hamzatul-wasl........................ 61 
BABI NA BAKWAI: Almaddu-ddabi' әмоо..лмм.4а0д алы 65 
BABI NA TAKWAS: Alif bayan мами!-јатага....................................... 69 
BABI NA TARA: TA iii lai aaa O AA ን ትንን ችን 73 
BABI МА GOMA: Allamul-Kamariyyah Allamush-shamssiyah ............ 77 

BABI NA GOMA SHA DAYA: Karatun Каітоті.................................... 81 
BABI NA GOMA SHA BIYU: Yaren alamomin da ake amfani dasu wurin 
۴۱۱۱۵۲۵۹۲ AU ИА РА ትች ናን ገማ 89 
BABI NA GOMA SHA UKU: Lambobi............ ممعم وموم‎ ae 97 
ABUBUWAN BAKE CIK ba maksa 100 


Mu'assasar dalibul ilmi domin yadawa da kuma rabawa. 
00966506090448 
OHO 
ee 
(ois 


100 


na sakewar mu 


ALKA’IDATUL MADANIYYAH 


Май sauki Кита тай gajartar hanya ga koyan karatu da harshen larabci. 
Ta dace da yara da kuma manya. 

Ta ginu ne kan wasu ginshikai na ilimi tare da saukin usulubinta. 

Ta banbanta ne da yawan misalai da saukin su. 

Tana tafiya tare da fasahar zamani, domin tana da manhajar na'ura. 

Tana taimakawa kan sauraro da karatu ingantacce. 

Littafi mai zaman kansa, domin koyan rubutu, yana biye da ita. 

Ana samu fadakarwa cikinta ga masu koyarwa wanda yake taimaka musu 
kan sanin ingantacciyar hanya wajen koyarwa. 


